MAHIGPIT NAIPATUTUPAD ANG CURFEW HOURS 

(8.00 PM TO 5.00 AM) SA BOONG LUNGSOD NG DASMARINAS 
SIMULA MARCH 21,2020. 



ITO AY ALINSUNOD SA PROVINCIAL ORDINANCE NO. 268-2020 "AN 
ORDINANCE MANDATING CURFEW HOURS FROM 8.00 PM TO 5.00 AM THE 
FOLLOWING DAY, WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF THE 
PROVINCE OF CAVITE DUE TO COVID-19" 

ANG MGA LALABAG SA ORDINANSA AY MAY KAPARUSAHANG PENALTY NA 
PHP 5,000.00 AT MAAARING MAKULONG NG HINDI HIHIGIT SA 

TATLUMPONG (30) ARAW. 

ANG MGA SUMUSUNOD AY EXEMPTED SA PAGPAPATUPAD NG 

ORDINANSA: 


1. Health Workers at Frontline 
Personnel na naka duty. 

2. Pulis, Military Personnel, Law 
Enforcers na naka-duty. 

3. Mga KAWANI ng GOBYERNO na 
nagbibigay SERBISYO sa publiko. 

4. Mga empleyado na direktang galing 
o papunta sa kanilang trabaho na may 
maipapakitang kaukulang katunayan 

na nakasaad ang oras ng trabaho. 

5. Mga nagbibigay ng pampublikong 

transportasyon. 


6. Mga nag-de-deliver ng mga 
pangunahing pangangailangan 
katulad ng pagkain, gamot, at iba pa. 

7. Mga empleyado na rumeresponde 
sa mga emergencies katulad ng, 
ngunit hindi limitado sa sakuna, 
sunog, aksidente, o iba pang katulad 
na pangyayari. 

8 .Kawani / Empleyado ng 
GOBYERNO na naatasan ng 
punong-lungsod. 

9. Mga barangay officials na 
gumaganap sa mga tungkulin para sa 
kanilang nasasakupan. 


KASABAY NG PAUNAWANG ITO ANG KOPYA NG ORDINANSA PARA SA MAS 
KOMPREHENSIBONG PANUNTUNAN SA PAGPAPATUPAD NITO. MAAARING 
MAKIPAG-UGNAYAN SA ATING MGA KAPULISAN AT BARANGAY OFFICIALS 

ANG SINUMANG MAY KATANUNGAN. 



MAGING MASUNURIN TAYO PARA SA ATING KALIGTASAN. 




